SE LIN TA F 
Panalangin WA SA: Micuta, ano See Maghapon 


LITURGY OF THE HOURS 


PANALANGIN SA UMAGA 


Ika-2 ng Pebrero, 2022 
( Kapistahan ng Pagdadala sa Panginoon sa Templo } 


agi 


GC BREVIARY 
Da a Rap 


Paanyaya sa Panalangin 
Tumayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi 
Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. 
— At pupurihin ka ng aking bibig. 
Salmo 95 


Ang Panawagan upang papurihan ang Diyos 


Halina at sambahin ang Panginoon ng sangnilikha, pumapasok siya 
sa kanyang banal na templo. 


— Halina at sambahin ang Panginoon ng sangnilikha; 
pumapasok siya sa kanyang banal na templo. 


Tayo ay lumapit sa “ting Panginoon, Siya aawitan, 
Ating paputihan ang batong kublihan nati't kalakasan. 
Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, 
Siya ay Purihin ng mga awiting may tuwa at galak. 


— Halina at sambahin ang Panginoon ng sangnilikha; 
pumapasok siya sa kanyang banal na templo. 


Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, 

Ang dakilang Haring higit sa sinuman na binabathala. 
Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman, 
Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. 
Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. 


-- Halina at sambahin ang Panginoon ng sangnilikha, 
pumapasok siya sa kanyang banal na templo. 


Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay-galang, 
Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati'y lumalang. 
Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, 
Mga tupa tayong inaalagaan. 


— Halina at sambahin ang Panginoon ng sangnilikha; 
pumapasok siya sa kanyang banal na templo. 
Ang kanyang salita ay ating pakinggan: 
“Iyang inyong puso'y huwag patigasin, 
Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang 


Ika-2 ng Pebrero, 2022 2 


Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. 
Ako ay tinukso't doon ay sinubok ng inyong magulang, 
Bagamat nakita ang aking ginawang sila ng nakinabang. 


-- Halina at sambahin ang Panginoon ng sangnilikha, 
pumapasok siya sa kanyang banal na templo. 


Apatnapung taon, sa inyong ninuno ako ay nagdamdam, 
Ang aking sinabi,” Sila ay suwail, walang pakundangan 
At ang mga utos ko ay sinusuway!” 

Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, 

Sa lupang pangakong aking inilaan.” 


— Halina at sambahin ang Panginoon ng sangnilikha; 
pumapasok siya sa kanyang banal na templo. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


-- Halina at sambahin ang Panginoon ng sangnilikha, 
pumapasok siya sa kanyang banal na templo. 


Panalangin sa Umaga 


AWIT 


Tayo ay naghahasik, binhi sa kabukiran. 

Ito'y tinutubigan ng D'yos na mapagmahal. 
Padalang sikat-araw, upang binhi'y mag-uhay. 
Ula't hamog ay dulot, may hangin pang amihan. 


Siya ang Manlilikha, lahat ay kanyang gawa, 
Malayo ma't malapit, di maikakaila, 
Kahit kulay ng rosas, liwanag man ng tala, 


Siya ang nagbibigay, alay na pagpapala. 


Ga'no pa kaya tayo, na kanyang mga anak 
Pagkaing kaloob n'ya, bawat araw ay sapat. 
Kaya po, aming Ama, sa iyo'y pasasalamat, 


Sa buhay, kalusuga't biyayang natatanggap. 


Ng 


www.ebreviary.com 


Umupo o tumayo 


MGA ANTIPONA AT SALMO 
Antipona 1 


Nakahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na. 
Salmo 108 
(Pagpupuri sa Diyos at paghingi ng tulong) 
Nahahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na, 


Na magpuri at umawit ng awiting masisigla, 
Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at magsaya! 
Gumising ka't tugtugin mo yaong lumang lirat alpa; 
Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. 


Sa gitna ng mga bansa kita'y pasasalamatan, 
PANGINOON, ikaw'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. 
Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, 
Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. 

Sa langit ay ilagay mo ang taglay mong kabantuga t 

Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. 


Sa taglay mong kalakasan kami sana ay iligtas, 

Upang kaming iyong lingkod ay hindi na mapahamak, 
Dinggin mo ang dalangin ko kapag ako'y tumatawag. 
Sinabi nga nitong Diyos mula sa tronong luklukan, 
“Hahatiin ko ang Siquem, bilang tanda ng tagumpay, 
Paghahati-hatiin ko ang Sucot na kapatagan, 
Matapos na gawin ito'y ibibigay sa hinirang. 


Ang Galaad at Manases, dalwang dakong ito'y akin, 
Magsisilbing baluti ko itong lugar ng Efraim, 
Samantalang itong Juda ay setrong dadakilain. 

Ang Moab ay isang lugar na gagawin kong hugasan, 
Samantalang itong Edom ay lupa kong tatapakan, 
Akala ng Filistia tiyak siyang magdiriwang, 
Sapagkat ang iniisip ako'y pagtatagumpayan.” 

Sino kaya ang sasama sa lakad ko, PANGINOON? 


Sa lungsod na mayroong kuta, sino'ng maghahatid ngayon? 
Sino kaya'ng magdadala sa akin sa lupang Edom? 


Ika-2 ng Pebrero, 2022 4 


Kung kami ay itinakwil, hindi mo na alintana, 
Paano ang hukbo namin kung ikaw ay di kasama? 


O Diyos, kami'y tulungan mo sa paglaban sa kaaway, 
Pagkat ang tulong ng tao ay walang kabuluhan. 

Kung ang Diyos ang kasama, kasama sa panig namin, 
Matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Nakahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na. 
Antiphon 2 


Dinamtan ako ng Panginoon ng pagpapala at kaligtasan. 
Awit: Isaias 61:10 - 62:5 
(Ang ligaya ng propeta sa pangitain ng bagong Jerusalem) 


Pinuspos ako ng PANGINOON ng kanyang Espiritu, 
Anaki'y dalagang gayak ay pangkasal, 
Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. 


Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, 
Gayon ang pagliligtas ng PANGINOON 

Sa bayang kanyang hinirang. 

Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. 


Magsasalita ako pars lumakas ang loob ng Jerusalem. 
Hindi ako tutugot hangga'y hindi siya naililigtas, 
Hangga't ang tagumpay niya ay hindi nagliliwanag 
Na tulad ng sulo sa gabi. 


Ang lahat ng bansa'y pawang makikita ang iyong tagumpay, 

At mamamalas ng lahat ng hari ang iyong kadakilaan, 

Ikaw'y tatawagi't bibigyan ng PANGINOON ng bagong pangalan. 
Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ng Diyos, 

Korona ng PANGINOON na nakalulugod. 


Hindi ka na tatawaging “Itinakwil”, 
Ni ang lungsod mo'y hindi rin tatawaging “Asawang Pinabayaan.” 


3 


Ang itatawag sa iyo'y “Kinalulugdan ng Diyos” 


3 www.ebreviary.com 


At ang lupain mo'y tatawaging “Maligayang Asawa” 
Pagkat ang Diyos ay nalugod sa iyo, 


At sa lupain mo, siya ay magiging tulad ng asawa. 


At ikaw, Israel, ay ituturing niyang kasintahan, 
Ang manlilikha mo'y pakakasal sa iyo. 

Kung gaano kaligaya ang kasintahang lalaki 
Sa araw ng kanyang kasal, 

Gayon magagalak sa iyo ang Diyos. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Dinamtan ako ng Panginoon ng pagpapala at kaligtasan. 
A ntipona 3 


Aking aawitan ang Diyos habang ako'y buhay. 
Salmo 146 


(Ang nagtitiwala sa Diyos ay nakatatalos ng kaligayahan) 
O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan! 


Pupurihin siya't aking aawitan, 


Aking aawitan habang ako'y buhay. 


Sa mga pangulo'y hwag kang manghahawak, 
Kahit na kaninong di makapagligtas, 
Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, 


Anumang balangkas nila'y natatapos. 


Mapalad ang tao, na ang kanyang Diyos 

Na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob, 

Sa Diyos na PANGINOON, umaasang lubos. 
Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, 

Ng lupa at dagat, at lahat ng bagay 

Ang kanyang pangako ay maaasahan. 


Panig sa naaapi, kung siya'y humatol, 
May pagkaing handa, sa nangagugutom. 
Pinalaya niya ang mga nabihag, 


Isinasauli, paningin ng bulag, 


Ika-2 ng Pebrero, 2022 


Lahat ng inapi ay itinataas, 
Ang mga hinirang niya'y nililingap. 
Isinasanggalang ang mga dayuhang 


Sa lupain nila'y doon tumatahan, 


Tumutulong siya sa balo't ulila, 

Masamang balangkas pinipigil niya. 

Walang hanggang Hari, ang Diyos na PANGINOON! 
Ang Diyos mo, Sion, ay mananatili! 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 
Aking aawitan ang Diyos habang ako'y buhay. 
Umupo 
PAGBASA NG SALITA NG DIYOS 
Deuteronomio 4:39-40a 


Dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang 
diyos liban sa PANGINOON. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang 


kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon 
TUGUNAN 

Pupurihin ko ang Panginoon, habang ako'y nabubuhay. 

-- Pupurihin ko ang Panginoon, habang ako'y nabubuhay. 
Ang aking mga labi'y laging aawit ng papuri, 

-- habang ako'y nabubuhay. 
Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. 

-- Pupurihin ko ang Panginoon, habang ako'y nabubuhay. 
Tumayo 

PAPURING AWIT NI ZACARIAS 

Antipona 
Nang dalhin si Hesus ng kanyang mga magulang sa templo, 


kinalong siya ni Simeon sa kanyang mga bisig at nagpuri sa Diyos. 


4 www.ebreviary.com 


Lukas 1:68-79 


Gumawa tanda ng krus 


Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel! 
Sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. 


At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang Tagapagligtas, 
Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. 


Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta 
noong una, 

Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, 

At sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. 


Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang, 
At aalalahanin ang kanyang banal na tipan. 


Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, 
Na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, 

Upang walang takot na makasamba sa kanya, 

At maging banal at matuwid sa kanyang paningin, habang tayo'y 
nabubuhay. 


Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan, 
Sapagka't mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga 
daraanan, 

At ituro sa kanyang bayanang landas ng kaligtasan, 

Ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. 

Sapagka't lubhang mahabagin ang ating Diyos, 
Magbubukang-liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. 

Upang magbigay-liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng 
kamatayan, 

At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. 

Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 

Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 
Nang dalhin si Hesus ng kanyang mga magulang sa templo, 


kinalong siya ni Simeon sa kanyang mga bisig at nagpuri sa Diyos. 


Ika-2 ng Pebrero, 2022 8 


PANGKALAHATANG PANALANGIN 


Nililiwanagan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita at 
tumawag tayo sa kanya nang may wagas na pag-ibig: 


— Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami'y pakinggan. 


Pinagpala ka, ang Simula at Wakas ng pananampalataya namin, 
dahil tinawag mo kami mula sa kadiliman upang manahan sa 
liwanag na di nagmamaliw. 


— Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami'y pakinggan. 


Tinulutan mong makakita ang bulag at ang bingi ay makarinig, 
tulungan mo kami sa kawalan namin ng pananalig. 


— Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami'y pakinggan. 


Panginoon, panatilihin kaming kaisa mo sa pag-ibig, at pagbuklurin 
ang aming pamayanan, 
huwag hayaang kami'y ilayo sa isa't isa dahil sa alitan. 


— Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami'y pakinggan. 


Dulutan kami ng lakas sa sandali ng tukso, at tatag sa itna ng 
pagsubok, 
at sa panahon ng kasaganaa'y magkaroon ng kababaang-loob. 


— Hari ng walang hanggang kadakilaan, kami'y pakinggan. 


Ama Namin 


Ama namin, sumasalangit Ka 

Sambahin ang ngalan Mo 

Mapasaamin ang kaharian Mo 

Sundin ang loob Mo 

Dito sa lupa, para nang sa langit. 

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw. 
At patawarin Mo kami sa aming mga sala, 
Para nang pagpapatawad namin 

Sa mga nagkakasala sa amin. 

At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, 
At iadya Mo kami sa lahat ng masama. 
Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan, 


9 wiw.ebreviary.com 


At ang kadakilaan, magpakailanman. 


Pangwakas na Panalangin 


Ama, 

ang iyong Anak na si Hesukristo 

ay naging tao para sa amin, 

at dinala sa templo. 

Palayain nawa niya mula sa kasalanan 

ang mga puso namin 

at akayin kami sa iyong piling 

sa pamamagitan ni Hesukristo, 

kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 


— Amen. 
Paghayo 


Pagpalain nawa tayo ng panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng 
kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 


— Amen. 


Ika-2 ng Pebrero, 2022 


10 


PANALANGIN NG MGA KRISTIYANO SA MAGHAPON 
Ang mga tekstong biblikal at mga Papuring Awit na ginamit ay halaw 
mula sa MAGANDANG BALITA BIBLIA. Karapatang-sipi @ 
1973, Philippine Bible Society, U.N. Ave., Manila. 


Ang mga titik ng mga Awit at ang mga disenyong pansining ay likha 
ni Padre Mar DJ Arenas. 


Karapatang-sipi @ 1994, LUPON REHIYONAL UKOL SA 
TAGALOG SA LITURHIYA. 


Archdiocesan Liturgical Commission, Manila 


Il www.ebreviary.com 





mobile prayers 


PA) 


LITURGY OF THE HOURS 


REVIARY 
Pd 





UNITED STATES, CANADA, INDIA, PHILIPPINES 
www.ebreviary.com 


